WRTH FEDDWL FOD 


“Mgdd'i Softsych a Thân ysol-gyfanfod.. 
&u UE heb eu ad . 


GAN WILLIAM BATÊMAN. 


1 Y Duw bywiol sydd dân ysol 
A llosgfeydd irag 'yryddol, WN a 
I'r rhai hyny nad yw'n credu 
Yn Iesu, gwir Fab Duw. 
Tyred ato, mae it roeso, 
"Gael dy safio—galw mae 
Edrych ati; rhag bydd da a 
'N rhy dd'weddar—der ne 
a ig 
â» ]ach, na'wna bêch,) ) 
wrth y gelyn,—na fydd gyndyn, 
. _ Bydd, 'r wy'n erfyn, nag e'n drêch, 
Dôs i'r tŷ, cei yno lechu; 
Pa'm y sefi 1 maes mor hir? 
Mae y Brenin yn gorchymyn 
I bob-dyn ddod yn wir. 


$' Arch ddarparwyd i gadw'th fywyd; 

E foddwyd llu cyn hyn; 

Collir dithau, ddyn, yn ddiau, 
Mêdd genau lesu gwyn, 

Os gwrthodi ac arno gefnu, 
Gan ei fradychu Er. 

Cael ysgogiad yw'm dymuniad, 
Yn ol apwyntiad Nef. 


4 Yn y tŷ nid digon ini, 
'R wy'n traethu, fod yn siwr, 
Ond rhaid nabod Orist, yn briod,— 
Rhad gymod ini â'r gwr ; 


ng 




































den hollol, fel rhai duwiol, 
PE Duwsy'n lynol nawr; ,_ $ Ge 
""Troer yn gariad bob drŵg fwriad, 

Gan Ynad nef a llawrd” Vi 


ew 





» 


Y selhtiau gynt aeth adrau . 
Trwy i. an UR dân; i E 
Ond yn eu trallod, 'r ym yn gwybo U 

; Bu sn no' hynod lêd HR 'N —— 
Rhag eu difa, gan Jehofa ;— a 

'N Gehenna haeddem fod! 

Ond mae gobaith, er ini ganwaith Us 

Anfoddio'r perffaith Fôd. bi. 


6 Duw a gadwodd, fel na losgodd, g 
Mewn pair diddiffodd poeth, —- 
Dri o lanciau—eu bywydau 
Achubai 'r Unig Ddoeth. O” 
Ow! ryfedded oedd eu gweled 
» .» Yn cerdded yn y ifwrn! 
Tw ofalodd, ef a'u cadwodd, 
Fel nas llosgodd braich na dwrn. < i 








7 Cyfarfydda ef â'r gwn olau. SE 5 —__ 
Wrth y drugareddfa lân; NF cs 

A rhyfeddod yw sydd hynod, ee ho 

(Rwy'n gosod hyn o'ch bla'n;) | 

Na bai'n llosgi'r sof! sy'n sychu— * |f 

Tân 'n ysu ar bob cam! Wi 

'Rwyf yn gofyn, A all rhywun 

Dd'weyd in” mae felly pa'm ? 


î 
8 'Naill a'r llall ag a gyffyrddir, FT 
Fel datguddir yn y gair, | 
At yr Arglwydd bawb, yn ufydd, 
Ewch yn ebrwydd trwy Fab Mair: 
Ni chewch niwed, fel 'rwy'n gweled, 
Pawb coelied, gwir ì gyd! 
Chwi gewch elw wedì marw— 
Hwnw gredo, gwyn ei fyd. 


' 9 Hen Fanasseh, gwêl, yn ddiau, 
A aeth adre' er's llawer dydd, i 
I ogoniant, lle mae mwyniant, NT 
Hoff foliant ten 








Bu fel ninau yn ddiamau en 

Aml droiau wrth orsedd gras. 
.^ Saul o Tarsis hefyd, gwyddys, 
NU Fu'n liysbys ffyddlon was. 










Y 





10 Trwy yr oesau, pawb aeth adre 
a 4. Fry i'r olau nefoedd wen, a 
F” Wrth yr orsedd fun ymhŵedd  ^_..«. 

EN Am ymgeledd îs y nen. _ 
-.. _ Mae yn ngweddill,—hyn yn ddidwyll i 
"* _ Ac mewn pwyll a ro'f o'ch bla'n,— 

'». Grasi'ch nerthu i dd'od at Iesu; 
H De'wch heddy”, mêdd fy nghân. 


- (a 
w N 































^11. Duw'r gogoniant rydd faddeuant, 


êl WU Pan ga'i blant wrth orsedd gras; 
dl Dysgwyl wrtho, galw arno, 
a^ Hyd nes treulio d' oes i ma's: 


” Rhydd yn helaetlì iechydwriaeth 
Cadwedigaeth ganddo sydd; 
Anwyl ddynion, de'wch yn union, 
'R awr hon mae ceisio ffydd. 


-. 12 Rho dy Ysbryd, Arglwydd bywyd, 
' , _ Yn gyfrwyddyd ìmi nawr; 
Hwylia*fh Awen ar ei haden, 

Nes gorphen taith y llawr; 
Ennyn deimlad drwy fy nghaniad, 
Rho gariad at y gwaith, 
Ac yr awrhon anadla'n dirion 
Ar feibion daear faith. 





— 





, 18 Mae Duw'n addo, er ei ddigio, 
Ddod eto atad, ddyn; 

Mae yn galw ar rai meirw 
'N eienw efei liun: 

Minau dd'wedaf, ti gynghoraf 
I lwyraf syrthio'n lân 

Ar dy liniau, can's Duw'r duwiau — 
Glyw weddiau mawr a mân. 





14 Gwell yw plygu un pryd na thôri,— : 

o Drwg oedi dim yn hwy; 
“|? _, Mae modd gwella yr afiach gwaetha', 
A'r brynta', yn lân o'i glwy”. 








“^w 
A 


“ 4 


Gras yn gymhorth, os na wyddost, 
^Does eisieu costi'w gael, 

Rydd Duw'n wiwrad it o'i gariad, — 
Clyw'r alwad rydd, Iôr hael! 


15 Mentra eto, er it ei ddigio, 

Dos ato, dos, i'w gael; 

'A bob amser, er pob croesder, 
Bydd, 'nol dy bŵer gwael, 

Gyda'r gweddio, heb ddiffygio, 
Nes llwyddo—bydd yn daer; 

Sylfaen ddiogel yw Craig Israel, 
Heb gêl, i fildio'th gaer. 


16 ^R wyt ti'n sicr, crêd y 'sgrythyr, 

Yn eglur gweli hyn, 

O gael dy derbyn,—mae'r gorchymyn 
lU ofyn— Ef a'th dynn, 

Modd y gelli, ond ìt gredu, 
Fel gweli yn y gair, 

Redeg 'rwan, er yn egwan, 
Fel o anian—Duw hyn bair. 


17 O diolcha nad yn Gehenna, 

'R truenusa' fan i ma's, Se 

'R wyt ti heddy'n cael dy boeni, 
Am ddiystyru moddion gras. 

Y mae ffynnon i'ch golchi'n wynion, 
Oes, ddynion, oes, yn awr, 

Ac eich gwella >n llwyr o'ch clwyfa' 
Mi alla Iesu mawr. 


18 Bendith arnoch—gras a gaffoch, 
Nes eloch ffwrdd o'r byd; 
Byddwch ffyddlon, garedigion, 

A'r goron cewch 1 gyd ; 
Cewch ogoniant fry a mwyniant, 
Urdduniant nefoedd wen : 
Duw a'ch cadwo yn agos ato,— 
A 'mado/ rwyf. Amen. 


D. Jenkins, Argraffydd, Aberystwyth. 





